CYRGGR  DOSBARTH  GWIEDIG  PERLLYR. 


ADRODDIAD 

Y 

SWYDDOG  MBDDYGOL 
ar 

GYFLWR  IECHYD  Y DOSBARTH 
am 

196$. 


Mr,  Cadeirydd.  Boneddiges  a Boneddigion, 

Cyflwynaf  i chwi  adroddiad  ar  gyflwr  iechyd  y Dosbarth  am  y flwyddyn 
yn  diweddu  31ain  o Ragfyr  l%6e 

Amcangyfrif  y Cofrestrydd  Cyffredinol  c:r  boblogaeth,  yng  nghanol 
1966  oedd  2,720  (2,720  yn  1965)* 

Yr  oedd  , 36  o enedigaethau  byw-anedig  (46  yn  19 C 5)  . Rid  oedd  un 
genedigaeth  marw -anedig. 

Ri  bu  un  yn  y flwyddyn  hon  eto  o farwolaeth  plentyn  dan  flwydd  oed 
ac  ni  bu  un  achos  o farwolaeth  mam  ar  enedigaeth  plentyn. 

Bu  28  o farwolaethau  (20  yn  1963)*  Yn  y flwyddyn  hon  eto  yr 
achosion  mwyaf  cyffredinol  oedd  anafau  llestriog  y gyfundrefn  nerfau,  afiechyd  ar 
y galon,  ac  afiechyd  rhydweli  y galon. 

Rid  oedd  un  achos  0 ddarfodedigaeth  o'r  ysgyfaint  nac  un  marwolaeth 
o'r  afiechyd  yma. 

Mae'r  tab!  isod  yn  rhoddi  cymhariaeth  rhwng  1966  a'r  blynyddoedd  cynts- 


1966 

1965 

1964 

1963 

1962 

Poblogaeth 

2,720 

2,720 

2,770 

2,730 

2,800 

Genedigaethau  byw  anedig 
Rifer  0 enedigaethau  mewn  1,000 

36 

46 

43 

55 

47 

0 boblogaeth 

13.2 

16  = 91 

15.52 

19-78 

16.78 

Genedigaethau  Marw  anedig 

Dim 

2 

Dim 

Dim 

Dim 

Marwolaethau  plant 

Dim 

Dim 

1 

2 

1 

Marwolaethau  mamau 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Marw olae  t hau,  cyf answm 

28 

20 

27 

27 

33 

Achosion  newydd  o'r  Darfodedigaeth 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

1 

Marwolaethau  oddiwrth  y Darfodedigaeth  Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Marwolaethau  oddiwrth  Cancr 

2 

Dim 

4 

5 

6 

Dyma  ychydig  0 ffigyrau  o'r  adroddiad  iechyd  am  1916. 

Yr  oedd  hon  yn  flwyddyn  anghyffredin  ond  hwyrach  y bydd  y ffigyrau  0 ddiddordeb. 


_0  'r  Adroddiad  Iechyd  am  3 c- " ytJL 

Poblogaeth  Sir  Feirionnydd 
Poblogaeth  Penllyn 
Genedigaethau  byw-anedig 
Genedigaethau  pob  mil  o 
boblogaeth 

Marwolaethau  babanod  dan 
Flwydd  oed 


40,432 

3,736 

73 

17.95  (123  pob  mil  o enedigaethau), 
9- 


1 


Acbosion  Marwolaethau: 


Freeh  Goch  1 
Anwydsst  1 
Darf odedigaeth  yr  Ysgyfaint  5 
Cornwydau  Llidieg  4 
Clefyd  y galon  9 
Broncsitus  4 
Llid  yr  Ysgyfaint  8 
Enymad  yr  elwlod  4 
Beichiogrwydd  i 
Gwendid  genedigci  ' 6 
Clefydau  eraill  14 


57 


Dymunaf  ddiolch  i Mr,  Hughes,  yr  Arolygydd  Iechyd,  a*r  Swyddogion 
eraill  am  eu  cyd~weithrediad  yn  ystod-  y flwyddyn. 

Yn  gywir,  eioh  ufudd  was, 

H.  FRANCIS. 

• M.B. , Ch.B. ,D.P.H. 

Swyddog  Meddygol  Rhanbarthol  y Sir. 


Arwynefcedd  y Dosbarth 
Gwerth  Trethiannol: 

Poblogaeth  (Ffigyrau'r  Cofrestrydd 

Nifer  y tai  annedd 

Cyfanswm  treth  geiniog  yn  y bunt 


CYFFREDINOL 

98.469  0 aceri. 
£63787. 

Cyffredinol)  2720 

836 

£286,14®  It 


YSTADEGAU  HANF0D0L. 

Hodweddion  Cymharol 

Genedigaethau  1.21 

Marwolaethau  0.99 


GENED IG  AE  THAU 


Byw  a marwanedig 
Bywane  dig 
Marwanedig 

Genedigaethau  yn  ol  mil  o boblogaeth 
Genedigaethau  anghyfreithlon  yn  ol 
mil  o boblogaeth 


36 

56 

0 

13.2  (1965  - 16.91). 
1.1 


Bywanedig 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Cyfreithlon 

20 

13 

33 

Anghyfreithlon 

5 

0 

3 

MARWOLAETHAU 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Cyfanswm:  28 

16 

12 

28 

Marwolaethau  yn  ol  mil  o’r  boblogaeth 

IO.33 

Y ffigur  am  1965 

7*35 

Marwolaethau  plant  dan  flwydd  oed:- 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Cyfreithlon 

0 

0 

0 

Anghyfreithlon 

0 

0 

0 

2 


Marwolaethau  plant  yn  ol  mil  o enedigaethau 
(Y  ffigyrau  am  1965) 

Marwolaethau.  plant  cyfreithlon  yn  ol  mil 
o enedigaethau: 

Marwolaethau  plant  dan  bedair  wythnos  oed:- 

Cyfreithlon 

Anghyfreithlon 

Marwolaethau  mamau  (ynglyn  a beichiogi 
a geni  plant): 


DIM 

DIM 


DIM 

Gwryw  Benyw  Cyf  ur.swm 

0 0 0 

0 0 0 


dim 


MARWOLAETHAU  O’R  CAUSER:  2 

(Yn  ol  mil  o’r  boblogaeth):  0<>74 

(Y  ffigyrau'am  1965)  • 

Marwolaethau  oddiv;rth  Ddarfodedigaeth 

(yn  ol  mil  o'r  boblogaeth):  DIM 

(Y  ffigyrau  am  19^5 ) • • DM 


GWASARAETH  IECHYD  YIT  Y DOSBABTH. 

1.  SWYDDOGIQN  IECirO) 

Un  Swyddog  Meadygol. 

Un  Arolygydd  Iechyd. 

2 o CYFLEUSTERAU  LABORDY: 

Dwr:  Dadansoddiad  cemegol  gan  y Dadansoddwyr  Cyhoeddus  yng  Nghaer. 

Arolygu  bacterir logaidd  gan  Labordy  Iechyd  y Cyhoedd,  Conwy. 

Llaeth:  Prof ion  am  lendid,  ansawdd  cadw,  iarf odedigaeth  a "brucellosis" 
gan  labordy,  Iechyd  y Cyhoedd,  Conwy. 

5 . AMBIWLANS: 

Mae  yna  ddwy  ambiwlans  yn  y Bala  ac  un  yng  Rghorwen. 

4.  C-LIYIGAU  1LESIANT  PLANT: 

Cynhelir  clinig  o’r  math  ddwywaith  yn  y mis  yn  Yr  Hafan,  Bala. 

5“  CLINIG AU  DARPAR  GENI: 

Cynhelir  clinig  o’r  math  unwaith  yn  y mis  yn  Yr  Hafan,  Bala. 

6.  CLINIG  0RTH0PAEDIG: 

CynLalir  clinig  yn  Plasyndre,Bala,  ddwywaith  y mis  ar  ddydd  Iau. 

7.  CLINIG  DARFODEDIC-AETH: 

Fe  gynhelir  y clinig  yma  ar  yr  eilfed,  y pedwerydd  a’r  pumed  ddydd 
Iau  o bob  mis . 

8°  ATALHEIDTIO: 

Ceir  atalheintio  ar  fabanod  yn  y Clinig  Llesiant  Plant  ac  ar 
fabanod  a phlant  yn  yr  Ysgol  Gynr.add.’ ... 

9.  YSBYTTAI:  • 

Nid  oes  un  ysbytty  o fewn  tiriogaeth  y Cyngor  Dosbarth. 

10.  AFIECHYDON  HEINTUS: 

Cyfanswm  yr  afiechydon  heintus  (heblaw  Darf odedigaeth)  a wnaed  yn 
hysbys  yn  ystod  y flwyddyns-  24. 

Y Dwjm lyn  Goch  - 
Twymyn  y Perfedd  - 

Y Pas 

Y Freeh  Goch  24 
Llid  yr  Ysgyfaint  - 


3. 


DARPODEDTG AETH : 


Achosion  Newydd 


Gwryw 

Ysgyfeiniol  - 0 

Anysgyfeiniol  - 0 

MAR7/QL  AE THATJ  0 AGHGS  DARFODEDIGAETH; 

Ysgyfeiniol  - 0 

Anysgyfeiniol  - D 


Benyw 

6 

o 


Cyfancwm 


0 

0 


0 0 
0 0 


ACHOSION  MABVOLAETHAU 


Darfodedigaeth  yr  Ysgyfaint 

Parlys  llym 

Causer  Ystumog 

Canser  yr  Ysgyfaint 

Causer  y Fron 

Catiser  (Safleoedd  Eraill) 

Clefydau  y Gwaed 
Trwythlif 

Anaf au  llestricg  cyfundrefn  y nerfau 
Afiechyd  rhydweliau'r  galon. 

Gorbwys  gyda  chlefyd  y galon 
Clefydau  eraill  y galon 
Clefydau  cylchredol  eraill 
Anwydwst 

LI id  yr  ysgyfaint 
Bronceitus 

Clefydau  eraill  y gyfundrefn  anadlu 
Casgliad  ar  yr  ystumog  a'r  perfeddyn 

bach 

Llid  yr  Ystumog,  y coluddion  a'r 
dolur  rhydd 
Llid  yr  elwlod 

Gordyfiant  y chwaren  wrth  enau'r 
bledrer 

Afiechydon  eraill 
Damweiniau  gan  foduron 
Pob  damwain  arall 
Camffurfiadau  Geneaigol 


Gv?ryw 


Benyw 


0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

' 1 1 

0 0 

3 1 

6 2 

0 0 

1 2 

0 2 

0 0 

0 0 

0 2 

2 0 

0 0 


1 0 


0 0 
0 0 


0 

1 

0 

1 

0 

16 


0 

2 

0 

0 

0 

12 


DEDDF  CYMORTH  GWLADOL  1948. 

Ni  fu  yr  un  achos  o dan  Adran  47  o'r  Ddeddf  hon  yn  ystod  y flwyddyn. 


GLANWEITHDRA  BWYD. 


Rhoddwyd  cyngor  yn  gyffredinol  fel  oedd  angen. 


Nifer  a erlynwyd  - DIM 


ABROBBIAD  BLYMYDDOL  YH  AROLYGYDD  IECHYD 

1966, 

TAI. 

(a)  Tai  Cyngor. 

Dengys  y tabl  isod  y nifer  a'r  math  o dai  Cyngor  yn  y gwahanol 
ardaloedd  ar  ddiwedd  y flwyddyns- 


Safle  ’ 

4 Ystafell  Wely 
neu  Pwy 

3 Ystafell 
Wely 

2 Ystafell 
Wely 

.1  Ystafell 
Wely 

\ 

\ 

Cae  Gwyn 
Rhyduchaf 

8 

1 

i 

a 1 

8 ! 

{Tai  Cyngor 
Llanuwchllyn 

• 

_ 

4 

4 

Tai'nrhos, 

Parc 

8 

• 

•v  - •.  - .>  - 

8 

Gwern  Gw alia 
Glanraf on 

8 

. 

Trem  Berwyn 
Llandderf el 

4 

4 

8 

Bro  ilafhesb 
Llannderf el 

. 

i 

. 2 i 14 

i 

4. 

20 

Stryd  Trafalgar 
Llandderfel 

...  . . . 

^ 1 ' 

5 j 

Bron  Afon, 

Ffrydan  Road,  j 
1 -Y,Bala  j 1 

— — : — >— ~i 

1 l I 

1 1 

! 

1 

1 i 

1 

Cyfanrif  | 7 

46 

7 

60 

Yn  ystod  y flwyddyn  cariwyd  ymlaen  gyda  cynlluniau  i godi  tai  newydd 
yn  Llanuwchllyn,  Parc,  Llangywair,  Llanfor  agobeithir  bydd  y gwaith  o adeiladu 
wedi  ei  ddecnrau  ar  rhai  o'r  safleoedd  yma  yn  ystod  1967* 

(b)  Tai  Preifat; 

Yn  ystod  1966  adeiladwyd  2 dy  preifat,  y ddau  yn  cynnwys  tair  ystafell 
wely,  ac  ar  ddiwedd  y flwyddyn  yr  oedd  dau  arall  yn  cael  eu  hadeiladu. 

Er  Ebrill  1945  hyd  ddiwedd  i960  codwyd  44  0 dai  Cyngor  a 24  o dai 

preifat. 

( c ) Gwelliantati  i Dai  Preifat : 

1.  Rhoddion  Dewisol; 

Derbyniwyd  a chymeradwywyd  3 cais  gan  berchenogion/preswylwyr,.  a 
thalwyd  cyfanswm  o £1380  mewn  rhoddion  dew i sol. 

2.  Rhoddion  Safonol; 

Nifer  Ceisiadau  -4 

" " cymeradwywyd  4 

" " gwrthodwyd. 

" Tai  a wellwyd  ' 6 

Swm  a dalwyd  mown  rhoddion  - £960 ■- 

Cyfartaledd  rhodd  ' - £160- 

Mwynderau  a ddarparwyd  (a)  baddon  6 

(b)  cawed 

(c)  basn  ymolchi  6 
(a)  dwr  poeth  6 

(e)  ceudy  dwr  6 

(f)  cwpwrdd  bwyd  5 


Rhoddion  Safonol  (parhad). 

Er  1959 f pan  ddeehreuwyd  rhoddi  Rhoddion  Safonol,  caniatawyd  39  0 
geisiadau  a thalwyd  cyfans?;m  o £3997  mewn  rhoddion. 

(d)  Deddf  Rhent  1957.  

Ni  dderbyniwyd  cais  am  dystysgrif  cywair  drwg. 

(e)  Cyweiriad  - Deddfau  Tai  ac  Iechyd  Cyhoedduss 

Nifer  y Tai  a atgyweiriwyd 

yn  dilyn  gweinyddu  rhybuddion  - 5 

Nifer  y Tai  gauwyd  yn  diyn 

ymgymeriadau  - 5 

Dengys  y tabl  isod  manylion  Tai  Anaddas  a Gauwyd  neu  Dymchwelwyd 

er  1959« 


| iMewn  'Clearance  Areas' 

! 1 

t Tai  Unigol 

1959  | 



I960 

8 

1961 

6 

1962  ! 

i 

6 

1963 

. 

- - - 

5 

1964 



— _________________ 

6 

1965.  | 

1 1 

4 • 

; 1966  | 

5 

REDDF  SWYDDFEYDD,  SIOPAU  ac  APBILADAU  BHSILFFYRDD  1963. 
Rhoddir  isod  manylion  ar  weithrediad  y ddeddfa  yma  yn  ystod  1966:- 


(a)  Gofrestriadau  ac  Archwiliadau  Cyffredinol; 


- * , 

j Cyfanrif 

P 

5 

5 

1 Swyddfeydd 

1 

4 

4 

j Siopau  Manwerthu 

• Siopau  Cyfanw.erth 

. 

j ac  Nwydd-dai 

■ 

j Sefydliadau 
1 Darparu  Lluniaeth 

1 

1 

I 

! Ystordai  Tanwydd 

1 

1 

1 

> 

jDosbarth  yr  Eiddo 

I 

Rhif  a gofrestrwyd 

yn  ystod  y flwyddyn 

‘ 

Cyfanrif  a 
gofrestrwyd  ar 
ddiwedd  y flwyddyn 

Nifer  a gafodd 
archwiliad 

gyffredinol  yn  ystod 

y flwyddyn. 


Nifer  yr  Ymweliadau  o Bob  Fath  - 11. 

(b)  Dosraniad  o'r  Personau  a Gyflogir  yn  ol  Gweithdys 


J Teip  0 Weithdy 

Nifer  y Personau  a Gyflogir 

) Swyddfeydd 

8 

, S i 0 pau  Manw  e r t hu 

- 

Siopau  Cyfan.verth  ac  Nwydd-dai 

1 

Sefydliadau  Darparu  Lluniaeth 

- 

Ystordai  Tanwydd 

2 

Cyfanrif 

11 

Dynion 

8 

! 

Merched 

3 

2. 


( c ) Dlffyglon.  a gafwyd  yn  bodoli  ac  a wellwyd s 


Cafwyd  | Gwellwyd 

Gl’endid 

- 

Gorlenwi 

1 , nr  , »!•  i . Y 

. - 

- 

Tymheredd 

2 1.  2 

Av7^rriad 

....  - .■  T . . ..  . I 

Golau 

i — l 
rH 

Cyfleusterau  Iechydol 

1 

1 

Cyfleusterau  Ymolchi 

2 

2 

! Dwr  Yfed 

2 

2 

| Darpariaeth  Gadw  Dillad 

- 

- 

Eisteddleoedd 

- 

- 

Lloriau  a Grisiau 

2 

2 

Pexriannau  Perygl 

. 

Gwaith  Trwm 

Cymorth  Blaenaf 

5 

3 

Gwybodaeth  i'r  Gweithwyr 

5 

2 . i 

i Cyfanrif ' 

CO 

i — 1 

• 15  . r' J 

Gweinyddwyd  5 o rybuddion  yn  gofyn  am  atai  diff'ygion. 

(d)  Datnweiniau: 

0 dan  Adran  48  os.digwydd  damwain  mewn'  eiddo  sydd  yn  dod  odditan  y 
Ddeddf , ac  yn  achosi  marwolaeth  neu  yn  analluogi  gweithio  am  fwy  na  thri  niwrnod, 
mae  yn  ofynnol  i'r  cyflogwr  ohebu  y digwyddiad  i'r  awdurdod  lleol. 

Pwrpas  hyn  yw  i alluogi  yr  awdurdod  i edrych  si  mewn  i achosion  damweiniau 
ac  i gynghori  cyflogwyr  sut  i atal  ail  ddigwyddiad  damweiniau  tebyg. 

Ni  hysbyswyd  unrhyw  ddamwain  yn  ystod  y flwyddyn. 


DEDDF  CARAFANNAU  A RHEOLI  DATBLYGU  I960; 

Yn  ystod  mis  Awst,  yr  amser  prysuraf  yng  ngwyliau'r  haf,  cariwyd  allan, 
gyda  swyddog  yr  Awdurdod  Cynllunio,  archwiliad  i gael  -manylion  ynglyn  a 
safleoedd  carafannau  a phebyll  yn  y dosbarth. 

Ymwelwyd  ag  oil  o'r  safleoedd  yr  oeddym  yn  gwybod  amdanynt  ac  mae  yn 
annhebyg  inni  fethu  a gw eld  ond  efallai  un  neu  ddwy  o safleoedd  os  hynny. 

Gwelir  oddiwrth  y crynodeb  bod  cyfanrif  o 242  o garafannau  ar  51  0 
safleoedd,  a 144  0 bebyll;  nifer  y safleoedd  gyda  una.'i  chaniatad  yr  awdurdod 
lleol  neu  trwy  ddeddfau  yn  25 1,  ac  8 safle  gyda  9 o garafannau  arnynt  yn 
ddi awdurdod, 

Cymerwyd  camrau  i sicrhau  bod  un  a'i  ceisiadau  am  ganiatad  ,y.n  cael  eu 
cyflwyno,  neu  bod  y carafannau  yma  yn  cael  eu  symud* 

Safleoedd  Pebyll: 

Mae  y trwyddedau  safle  5 °’r  safleoedd  carafannau  yn  caniatau  gosod  a 
defnyddio  pebyll,  uchafrif  o 52,  ac  ar  ddwy  safle  yn  unig  yr  oedd  llai  o bebyll 
na’r  nifer  a ganiatawyd.  Felly  o'r  cyfanrif  o 144  pebyll  yr  oedd  112  ohonynt 
ar  safleoedd  yn  dibynnu  ar  yr  ollyngdod  o fewn  28  niwrnod  odditan  y Deddfau 
Cynlluniau,  neu  42  niwrnod  yn  olynol  neu  60  niwmod  mewn  deuddeng  mis  odditan 
y Deddf  Iechyd  1956. 


ARCHWILIAD  GARAFAMj AU  A PHEBYLL.  AVvST  1966.  CRYHODEB 


Tud.l 
" 2 


Safleoedd  gyda  Chaniatad 
yr  Awdurdpd  Cynllunio 

Safleoedd  G_yda  Chaniatad 
Trwy  Ddeddfau 

Safleoedd 
Di awdurdod 

Cyfanrig 

Carafannau 

a r y-  ' ' - • 

safleoedd 

Cyfanrif 

Pebyll 

Nifer  o jNifer  o 
...Safleoedd  iGarafannau 

ar  y 

Nifer  0 
Safleoedd 

Nifer  0 
Garafannau 

TCI 

Safle 

?’  f , 

‘er  0 
oedd/ 

iCaniatawvd 

Caraf a 

nr 

iai/ 

j 

| 

Safle  ~ 

2 

40 

56 

2 

2 

V 

— r 

39  . ..  . 

66 

5 

i 5 

5 ' 

2 

2 

2 

2 

9 

- 

i 3 

; 218 

175 

2 

8 

1 

2 

■ 

185 

65 

— • 

1 

7 

7 

4 

4 

11 

13 

1 10 
j 

265 

_J 

214 

13 

19 

8 

9 

242 

144 

5 


DIFA  LLYGOD . ; : 

Y trefniant  mewn  perthynas  i hyn  bod  un  o weithwyr  y Cyngor  yn  rhoddi 
sylw  i gwy.ni.on  ac  yn.  cario  allan  triniaeth  fel  byad  angen. 

. Hid  yw  y Cyngor  yn  codi  _tal  am' y gwaith  yma, 

. .Mae . y tabl  isod  yn  dangos  y gwaith  a gariwyd  allan  yn  ystod  y flwyddyn. 


r j ' ■ ' • • v ...•  - ‘ 

Ddim 

Anaethyddol 

Amaethyddol 

Lifer  yr  Eiddo  yn  y Dosbarth 

" ' 

697 

335 

, , . ,J 

Nifer  Archwiliwyd  yn  dilyn  cwynion 

1 

24 

Nifer  o'r  uchod  ,gyda:-  Llygod  Mawr 

8 

24 

...  ....  . , Llygod  Bach 

2 

• 

lifer  archwiliwyd  ar  wahan  i gwynion 

f;\;To . 

8 

- 

Nifer  o'r  uchod  gydas-i  Llygod  Mawr 

1 

mm 

Llygod  Bach 





E my-, 

(a)  Ildio  Bwyd  Anaddas; 

. Ildiwyd  28  pwys  o gig  gan  siopau  yn  .y  dosbarth. 

(b)  Samplo  Hufen  la; 

Cymerwyd  6 sarnpl  am  archwiliad  bacteriole^ol,  gosod  5 ohonynt  yng 
Ngradd  1,  a’r  Hall  yng  Ngradd  2. 

( °)  Adeiladau  Gwerthu  Bwyd: 

Archwiliwyd  rhain  ond  ni  chafwyd  rheswm- i erlyn  neb  am  beidio  a 
chydymffurfio  a'r  Rheolau  Glendid  Bwyd. 

CYFLENWAD  PWRs 

Rhoddir  isod  ffigyrau  yn  dangos  nifer  tai  sydd  wedi  eu  cysylltu  a’r 
brif  bibell  ddwr;- 


Llandderfel 

132 

Llanf  or 

83 

Llangywair 

19 

Llanuwchllyn 

158 

Llanycil 

110 

502. 

Cymerwyd  samplau  am  archwiliad  bacteriolegol  a'i  cafwyd  yn  foddhaol. 
Iiefyd  cymerwyd  samplau  o gyflenwad  preifat  o dro  i dro  a rhoddir  cyngor  ar  y 
. dulliau  a’r  gwaith  i wella  lie  oedd  angen. 

CASGLU  YSBWRIEL:  ....  ........... 

G.eir  casgliad  pob  pythefnos  yn  rhan  fwyaf  o'r  dosbarth,  a defnyddir 
"fair  tomen  sef,-yn  Llanuwchllyn,  Sarnau  a Llandderfel.  •• 

Hefyd  darperir  ’Litter  Bins'  mewn  strydoedd  a mannau  cyhoeddus  eraill. 

FFATRIOEDD: 

Bu  un  ychwanegiad  i nifer  ffatrioedd  yn  y Dosbarth  yn  ystod  1966,  sef 
Gwaith  Llyn  Celyn,  yn  perthyn  i Adran  Dwr,  Corfforaeth  Lerpwl. 

Mae  cyfanswm  o 5 eiddo  wedi  eu  cofrestru  fel  ffatrioedd. 


4 


